WikipediA 


Igihawusa 


Igihawusa (izina mu gihawusa : Hausa cyangwa ni ururimi rw’abahawusa na rwa Nijeriya, Nigeri, Bene, 

Burukina Faso , Gana, Togo na Sudani. Itegekongenga ISO 639-3 hau. 


Contents 

Alfabeti y’igihawusa 

Boko 

Ajami 

umugereka - ubuke 

Amagambo n’interuro mu gihawusa 

Imibare 

Wikipediya mu gihawusa 



Ikaritay’ururimi rw'igihawusa muri 
Nijeriya (umuhondo : igihawusa 
n’igifurahe) 


Alfabeti y’igihawusa 


Igihawusa kigizwe n’inyuguti 29:abbcddefghijkklmnorsshttsuwy(y)z' 
inyajwi 5 : a e i o u 

indagi 24:bbcddfghjkklmnrsshttswy(y)z ' 

Boko 


Boko cyangwa Alfabeti ya Kilatini 



A 

B 

D 

C 

D 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

K 

L 

M 

N 

O 

R 

S 

Sh 

T 

Ts 

U 

W 

Y 

co 

z 

' 


a 

b 

b 

c 

d 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

k 

1 

m 

n 

0 

r 

s 

sh 

t 

ts 

u 

w 

y 

(y) 

z 

' 


Ajami 

Ajami cyangwa Alfabeti y’icyarabu 


& 

0 


d 


J 

J 

4 * 

J 

♦ 

♦ 

L 

L 

£ 

h 

& 

u* 





1 












umugereka - ubuke 

■ tsuntsu - tsuntsaye inyoni - inyoni 

Amagambo n’interuro mu gihawusa 

■ Mi sunan ka? - Witwa nde? 

■ Suna na ... - Nitwa ... 

■ Ka na jin harshen turanci kuwa? - Uvuga icyongereza? 

■ l'i- Yego 

■ A'a-Oya 

Imibare 

■ daya - rimwe 

■ biyu - kabiri 

■ uku - gatatu 

■ hudu - kane 

■ biyar - gatanu 

■ shida- gatandatu 

■ bokwai - karindwi 
























































































■ takwas - umunani 

■ tara - icyenda 

■ goma-icumi 

Wikipediya mu gihawusa 

■ http://ha.wikipedia.org/wiki/Marhabin 


Retrieved from "https://rw.wikipedia.org/w/index.php?title=lgihawusa&oldid=65870" 


This page was last edited on 11 March 2013, at 10:55. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details. 





